


| Llofruddio Cyfaill, a gorfod bwyta ei | 
| gnawd rhag marwolaeth. 





IES. TRAGALARUS, 


“AM Y DIODDEFIADAU 





danynt erioed, oddiar dir na mor. 


| MWYAF DYCHRYNLLYD ac y clybiwyd son an 


| MANYLION» 
| Dydd Llun, Mai y 19, 1884, hwyliodd y llong feehan, y 
| Mignonette o Southampton, am Australia, yn cynwys ei 
| llwyth a phedwar o forwyr profedig,—Capten Thomas 
Dudley, Edwin Stephens, Edward Brooks, a llane ieu- 
ane amddifad o'r enw Richard Parker. Hwyliasant o'r 
| adeg a nodwyd hyd y 5ed o Gorphenaf, yn bur llwydd- 
| ianus, ac ar y dyddiad yma, suddodd eu llong, a buont 
hwythau am 24 o ddyddiau a nosweithiau, mewn ewch 
| bychan agored, heb ond y peth nesaf i ddim fel ymborth 
i adwfr. Wedi l5 diwrnod o arteithiau dychrynllyd, | 
| penderfynasant mai gwell oedd rhoddi terfyn ar fywyd 
uno honynt, er bod yn ymborth i'r lleill rhag marwol- 
i aeth, a syrthiodd y dynged ofnadwy ar y llanc amddifad, 
| a charedig, Richard Parker, ac am y 9 diwraod gweddill, 
| buont yn byw yn hollol ar gnawd y truan tlawd, hyd nes 
| iddynt gael eu codi ar y 29 o'r un mis gan long Ger- 
| manaidd, yr hon a'u dygodd yn oli dir eu gwlad 
| Claddwyd yr hyn oedd heb ei fwyta o'r bachgen yn y 
ì mor, gan y morwyr Germanaidd. 






| 
Ŵ 


aaf YNAD IA AR YA EC AA A YT AAT RATA DY RT YSU TYDD UTAGTD CYCHOD GU AY NR RA 


bn—* MORGAN BACH." 


Mae newyddion calon rwygol 
Yn ein cyrhaedd bron bob dydd, 
Am ryw drychinebau erchyll 
Sydd yn gwneyd ein bron yn brudd; 


AEAN'RIAU OR DA CEN YG YR CY MALI AI CY CYR RR A I 


i 
CGA CCAG ST) NG UAW YY YDECH YE YIII IR YL EY CC 














2 


Weithiau dryllir ein teimladau 
Gan y danchwa yn y gwaith, 
A cheir hanes am galedi 
Mawr, ar donau'r weilgi llaith, 


Ond er cymaint fu'r caledi 

Ar y moroedd maith a'r tir, 
Dyma'r mwyaf torcalonus ; 

O! mae'n brathu fel y dur; 
Megys ar adenydd mellten 

Y cyhoeddir yn mhob ewlad, 
Am y dioddefiadau erchyll 

Ddaeth i'n dewrion forwyr mad. 


Draw yn nghanol dwys unigedd,— 
Rhwng tymhestlog donau'r mor, 
Suddo wnaeth eu llong i'r dyfnder, 
Ond eu harbed hwy wnaeth Ior; 
Dim ond Owch agored bellach 
Oedd yr unig obaith gwan, 
Y gallasent er yn wyrthiol Î 
Gyrhaedd rywbryd at y lan, 


Roedd y mor fel pe'n gynddeiriog, 
Am eu llynou oll yn fyw, 
Ond nid felly ydoedd bwriad 
Yr Un doeth sydd wrth y llyw; 
Ac am bedwar-dydd-ar-hugain 
Yn y Owch y buont hwy, 
Heb ond "chydig iawn o luniaeth, 
Pwy a draetha faint eu clwy'. 


3 


Wedi byw am bymtheg diwrnod 
Yn y stormydd nos a dydd, 
Heb un gobaith am ollyngdod 
O'u caethiwed mawr yn rhydd. 
Yr oedd newyn du a syched 
Bron a llethu 'u natur wan, 
Hwythau bellach yn rhoi fyny 


Ac mai marw oedd eu rhan. 


Yma'n nghanol dryswch meddwl 
Ac arteithiau angau du, 

Pwy o honom all ddych'mygu'n 
Hollol gywir fel y bu ; 

Capten Dudley a gyfeiriodd— 
“O! gyfeillion, caled yw, 

Son am un o honom farw, 
Er mwyn cadw'r lleill yn fyw.” 


Richard Parker, llanc caredig, 
Er mor anwyl ganddynt hwy, 
Benderfynwyd oedd i farw, 
Ac i dderbyn marwol glwy'; 
Dwedwyd wrth y tlawd amddifad 
Marw bellach raid iti,— 
Gwell nac ini drengu'n pedwâr 
Ydyw cadw bywyd tri. 


Parker hoff, ei waed ollyngwyd, 
Megys oen heb arwydd groes, 
O! mae edrych dros yr hanes 
I ni'n peru dirfawr loes ; 








4 
Ac fel rhedai gwaed y glanddyn 
Hwy a'i llarpient oll yn llwyr, 
Roedd eu poenau'n anrheithadwy 
Ac nid oes ond Duw a'i gwyr. 


Am ryw naw o ddyddiau'n rhagor 
Mewn arteithiau buont hwy, 

'Roedd a basiodd yn angherddol 
Ond yn ddyfnach aeth eu clwy”; 

“Gwel'd eu hunain yn llofruddion,— 
Yfed gwaed eu cyfaill pu1,— 


Bwyta/i enawd rhae ofn marwolaeth, 
a co 


Hyn a'u brathent fel y dur. 


Y pedwerydd ddydd-ar-hugain, 

Eto'n nghanol poenau mawr, 
. Angau bron a chael y trechaf, 

Yn y cyfwng torodd gwawr; 

A phan welsant yn y pellder 
Long mewn hwyliau'n agoshau; 

O! fel ceisient dalu diolch, 
A diddiwedd lawenhau. 


Wedi cael pob rhyw ymgeledd 
Oddiar ddwylaw r llongwyr mad, 
Dygwyd hwy mewn diogelwch, 
'Noli dir eu hanwyl wlad; 
Wedi cael yr holl helyntion 
Mawr y gorfoleddu sy, 
Ond mae tynged drom y bachgen 
Anwyl Parker, byth yn ddu. 


Argraffwyd gan M. Rees, Ystalyfera. 


eDD PLU HA cyi lm y SAFF RW gc FR GR GU 


Ua Y ou 


gesyd ei en iny YY y NC RC 


